——_— 


GVWEDDIAU 
YSTAFELL, 
2H an 


—— 


Wedi eu caſclu allan o'r 
CYDYMMAITH GOREU, gan 
Awdwr yr unrhyw. 


a — c 


Matth. 6. 6. Ond tya: pan weddiech dos 
ith Stafell, ac wedi cau dy darws, 
gweddia ar dy Dad yr hwn ſydd yu 
y airgel; a'th Dad yr hwn a wel ytt 
y airgel, a dal i ti yn yr amtug. 


eArgraphedie yu Rhydych- 
ain gax L. Lichfield 1693. 


KF Y 
D AR LLENY DD. 


o 
F---4 
VF N y rhag-ymaaroad ir Cydym-! 
* maith Goren, #7 4 _ ew F 
GT MY TAN hynny Rp Pn feng 
i'w harferu yu gyhoedd , waſanaethu he- y 
fyd nn dyn pan ymneullduet 7'r dirgel. At) + 
er bad'y. cy ſarwydaiadau bynny Weds tu} 
"bog : lacor yu adigon eglur; etto fo a/le, 
nad allai rhai mwy annyſcedjs ddeall mo'} 
uynt ; fe 'talle eral "Lefjd , igan dybiaid: 
fod pn ormod poen eu canlyn hwy, 0 achos 
hyn pſcatfydd fod wed! eu Ilwyr ddiga-: 
Aony7 oddtiiwr th arfer yDefoſtwnar eu bu-) jo 
_— Ge” | Gi 
F Box fynierwyd hyn 1 m1; ac dymu-, da 
v1.aya hefyd, fod i mu &' mwyn'y rhain. da 
dynnu fylwedd y Cweddinu dywededig i 
ddan neu dri o Goleftau, a'u gwneuthur, I 
hwy etto? waſanaethu yn well angenrhets "4 
Ange pob 147; 911 We. Or ALS ULY 
75, a byn yn rhwydd aca addetygis twneu? 


| 4 $7"C-M 
{anorin. MR aa bo}ſibt pit wir 7'r Thais 


th 


methaf fyth dilarparu y cyfryw ffurf © 


erriai 


| 


i: At /y DARLLENYDD. 


eirien ac 'g attebant'. Bdiffyaiog ac. ans- 

enrhetdiau dirgel gyfl wr Om. 

matt: ks ellir e: wueed yn byn ymma 
| JW rhadd; 4 laws y.cyfraw Leda Cyffre- 

nol y dyici bob Criffeon' wweddio am dn- 
; tyut, a chymmhnoyſo .eu hymadroddion 
1 jelly, fel y gallopob yweddiwor eu cyfadd- 
at au yn rhuyad. at ci. achoſion priodot ei 
un. k | 
1 # awrhou mae 'r dann ymma i'w canfod 
1 18 wir amkeg yugweddiau Defoſionawl 
1 em Heghays ni, ac os nid yaynt yt union 
1 felly pu y rhawnau hyn o'r unrhyw a dduc- 
1 prod ymma yughyd yu y gwaith hwn,ar 
1 f gwerthiwy yn nic gy. mae yr bat. O ran 
14% nr el pur femi gwerthfawr os torrir hwy 
05 | yn geltydapar,a'u cyfleu yn union, byth fe- 


3 
® 


41 thu eu dangos eu hunain yn fuyaf man- 
#1 terſiol. Pa fodd bynnac os cyfeirir y 
; > dveramn yn 1108-1r an diben ac y 
1 darpartiyd hwynt, nid n ammen 14 
m_ - pts ety j wie try 7 

| Eghoy (Gcirin perfjaith ac 1achus yr hon 
1yaynt) a chyſſur tragywydael i bob ena:d 
| &u harfero. 


Y CY NHWYSTIAD. 
> g—_ am'y RBoreu ar Nos, ef. 


Cyffes. Ty Dalcn. 1 
Am faddeuaut a gras. 2 
Cyfryngzad. 5 
Diolch. "7 

r 
Gweaai ferr ? o_ - | TO F -4 
granny on priodol. | II 
tros ty thai a fo a phlant iddynt. 14 
ar ddyddiau ympryd a go- 
Gwedatau /w) ſiyngetdarwydd. 16 
dywedyd ) In amfer trallod a blin- 
deran. 17 
C troſoch erch hun, neu arall, yn 
| Glaf. 20 
[Priadgd. | Froſoch eich hun, neu arall, y fo 


iz * heb fawr obaith 6 wellhad. 2.2 

| 7 ros blentyn Claf. 2.4 

' rroſoch eich hun,neu arall, mewn 

© blinder meddwl a chydwybod.2.s 

. cyn yr eloch i'r Eglwys. 2" 

Gweddian Pan ddeloch allan o'r Eghuys. 

! 29 

'y Boreucyn yr eloch 

Eweddian ar daydd.\ allan o'ch Ty. 30 
1au Sacrament 1'w 

aywedyd yn of eich dychwe- 

hiad adref. 3} 

Gwedd: 


ST W.-H by oe BP LY Is TY RR $6 Rs 


03. 4d. 


GW EDD IAU 
Yn y 'Stafell. 


Gweddiaw am y Boreu a'r Nos. 


Oll-alluog Dduw, Tad ein | Har- 
' & glwydd Iefu Griſt, gwneuthur-vr 
pob dim, barn-wr pob dyn, yddwyf yn 
cydnabod, ac yn ywofidio dros fy am- 
ryw bechodau a'm hanwiredd, y rhai 
o ddydd 1 ddydd yn orthrwm 2 wneu- 
thum, ar feddwl, gair, a poenbred. ys 
erbyn dy dduw1ol-Fawredd, gan annog 
yn gyhawnal dy dCvigofaint a'th far i'm 
herbyn. Myfi a ddilynais ormod ar 
amcanion a chwantau fynghalon fy hu- 
nan; myft a wneuthum yn erbyn dy fan- 
Reiddiol gytreithiau : Myfi adewais heb 
wneuthud y pethau,a ddy. cyfadd- 
laſwn en gwneuthur.* Ac ay b-chodw 
2 wneuthum y pethau , n1 neul'duo! oEſceu- 
ddylaſwn eu gwneuthur, f /uſ'd- 


Ac nid oes 1echyd ynof , 7 Ymma cyfadd- 


eithr tydi, o Arglwydd, dy bechnda 
cymmer drugaredd arnat | * 
A} ddr 


lIiduol o Weis 


© 9 a 


2 Gweddrau'yn y 'Stafell. 


weithred-wr truan;-Arbet ft, o Dduw, 
yr hwn wyt yncytfcfſu y mejay. A cha- 
niadh\4 mi yr hwn Jy cyhuddir fy 
nghydwybod gan; bechpd,,trowy dy dru- 
garog faddeuant fod yn ollyngedig trwy 
Grift ein Harglwydd: -Cxea a gwna 
ynof newydd a wing | gaton; fel 
y bo i 'mi gait ddyRdvs ddoſtriaw am 
tymhechodav, a chyfaddef fynhruegi, 
allu .caffael gennyt, Duw yt holl dtuga- 
redd , gwbl faddeuant a gollyngdod , 
tryy. Teſu Griſt ein Harglwydd; yr 
hwn o'th dyner drugaredd .a roddaiſt 
1 ddioddef angeu ar y groes er fy mhry- 
nu, yr hwn a wnaeth yno (trwy et ot 
rymmiad et hun .yn offrymmedic 'un- 
waith) gyHawn, berffaith, a digonawl 
aberth, offrwm, ac 1awn dros bechodau 
yr holl Vs Arbet myfi,am hynny Ar- 
glwycd daionus. Na ddwg dy was Ir 
farn, yr, hwn wyf briadd gwael, a phe- 
chadur truan, eithr ymchwel felly dy 
Id 6ddiwrthyft, ac felly bryſlia i'm cyn- 


northwyo yn y bfd hwn, fel y gallwyf 


byth tyw ,gyda thi yn y byd a ddaw. 
Amen. | 


Fel 


| 


OW—_— — ——_——_——_ _ 


- -  _— 
Ui SS SE OO Ro yn mt. 


——— 


Gweddia yn y Stafell. 2 
Fel y galloch yn haws alw 1'ch cof pa 
berhodiu nenlldtl 'y bttoch enog 0 howynut, 
yn py echreuoch g yfaddef,” 1ch cymmeorth 
yn yr unrhyw adarflenwch yn ofalns y 
Lliech-res o bechodau yn niwedd y Cydy m- 
mitch/Goren.  - Ny 


” Am Faddenapt 4 Grat. 


FI Palos a 'thragywyddol Dduw, 
AM 'yr hwn yn waſtad wyt barottich 
1 wrando, na -nyni 1 weddio, ac wyt 
arferol d roddi mwy nac a archom, neu 
a ryglyddom; tywallt arnaf amlder dy 
drugaredd, gan faddeu i mi y cyfryw 
bethau ac-y mae fy nghydwybod yn eu 
hofni, a rhoddi 1 m1 y cyfryw ddaibnus 
bethan, nad wyf deilwng i'w gotyn, 
ond trwy ryglyddon a chyfryngiad Te- 
ſu Griſt ein Harglwydd. Er mwvn pa 
un; 6 Arglwydd, -dyro 1 mt wir-edifet- 
rwch, maddeu 1 m1 fy holl bechodan, 
ty Eſceuluſtra, a'm Hanwyhod ; a chyn- 
nyſcaedda f1a rhad dy Yſpryd glan, 1 
wellhjn ſv muchedd yn ol dy air 
ſanftatdd. Marwetddia a ladd-+bdb 
rhyw anwiredd ynof, a nertha ft a'th 
ras, fel trwy fuchedd ddiniweid a Hfdd 
ddiyſcog hyd angeu, y gogoneddwyt 

A 4 dy 


4 Gweddiau yn y Stafell. 


dy Enw bendigedic. Caniadh4 i mi rad i 
wrthladd profedigaethau y byd,y cnawd 
a'r cythraul, ac a phir galon a medd- 


wl ith ddilyn di yr unic Dduw.Rhyng- | 


ed bodd 1 ti uniawni, ſandteiddio, lly- 
wodraethu fynghalon a'm corph yn 
fyrdd dy ddeddfau,ac yngweithredoedd 
dy orchymmynion , meg1s trwy dy ga- 
darnaf nodded , ymma ac yn :dragy- 


wyddol, y gallwyf fod yn gadwedig | 


PET 


gorph ac enaid; fel y gallwyf ryngu | 


bodd 1 tar ewyllys a, gwetthred ; fel y 


gallwyf ddeall a gwybod yr hys a ddy- 

| rad a ga-: 
Ilu yn fyddlon 1, wneuthur yr unchyw. | 
Planna yn fynghalon gariad dy Enw,! 
ychwanega ynot wir grefydd,maetha fi a; 
phobdatoni,ac o'th fawr drugaredd cadw; 
fi yn yr unrhyw. Caniadha fod 1'th rad; 


Iwn 1 wneuthur, a chael hefy 


bob amſer fy. rhagflaenu. a*m dilyn; a 


phar 1 mi yn waſtad ymrodd!1 1. bob: 


2weithred dda, fel yn fy holl weithre-, 


doedd , dechreuedic, annherfynedic, a; 
therfynedic ynot 11, y gallwvf foliannus 
dy ſanQaidd Enw, ac yn y diwedd gael} 
: tragywydd-z 
ol, trwy Teſt Grift ein Harglwydd. 44 


can dy drugaredd fywy 


mew, 


Cy 


Gweddian yn y 'Stafell. 5 


'L 'yfryngiad. 


| Oo Arglwydd Creawdr, a Cheidwad 


peb dyn, yn oftyngedic m1 attoly- 
gat 1t1. tros bob '{tad a gradd o ddynion,ar 
6d yn wiw gennyt hyſpyſu iddynt dy 
ffyrdd,dy iechydwriaeth 1'r holl genhed- 
loedd. Trugarha wrth yr holl Iddewon, 
Twrciaid, Anffyddlonion, a Heretici- 
aid,a chymmer oddiwrthynt bob anwy- 
bodaeth, caledwch calon, a thremyg ar 
dy Air; ac felly diug hwynt adref,wya- 
fydedig Arglwydd, at dy braidd, fel 
y bont gadwedig ym-mblith gwedfl1- 
{hon y gwar Ifraelaid, a bod yn un 
gorlan dan yr un bugail leſu Griſt ein 
Harglwydd. Yn bennaf erfyniaf ar- 
nat tros Iwyddianuus '{tad yr Fglwys 
Gatholic, fel gan pacl ei harwain a't 
Ilywio gan.dy Yſpryd graſuſol, y caffo 
pawb yn eu galw en hunain yn Griſti- 
anog1on eu tywys ar hyd ffordd y gwi- 
rionedd, a chynnal y Ffydd mewn un- 
deb yſprvd a rhwymmyn tangneddyt 


ac uniondeb buchedd. Mi attolygat 1 


t1 megis tros'y deyrnas hon yn gyffre- 
dinol, felly yn enwedig tros y Brenhin 
ar Frenhines.de:!vyngu o honot lywio 2 
rheoli eu calonnau, fe} v gallont hwy 


yn 


6 Gwedadiau yn y 'Stafell. 

n eu holl feddyliau, geiriau, a gwer 
thredoedd, yn waſtad geifio dy anrhy” 
dedd di-a'th ogoniant, a mylyrio fell 
1n cadw ni: fel y bo heddwch a ded- 
wddwch , gwirionedd a chyTawnder, 
fiydd a duwioldeh yn ſefydlog yn cin 

lith trwy 'r holl Genhedhaechaul. Felly 
eadithia hwy, o Arglwydd, ar. holl 
Frenhinol deulu a "lick dy nefol yf- 
pryd, fel y bo iddynt oll gan ymddir1- 
ed yn waſtad yn dy ddaton1, a bod 
yn amddiffynnedig gan dy allu, a 
choronedig a'th raſol a diball fafr, ga- 
el parhiu ger. dy fron, mewn 1echyd, 
beddwch lawenydd, ac anrhydedd , 
hir einives a fynnadwy ar y ddaiar: 
ac ynol y fuchedd hon mwynhau bywyd 
a gogoniant tragywyddol yn nheyrnas 
Net. Teilyngu o honot lewyrchu yr 
holl Eſcobion, Offeiriatd a Diaconiaid 
ag 1awn wybodaeth a deall dy air: ac 
iddynt hwy trwy eupregetha'ubuchedd, 
ei fynegua'i ddangos yn ddyladwy, Tei- 
lyngu o honot gynnyſcaeddu arglwyddi 


r Cyngor, a'r holl Fonedd, a gras , | 


doethineb a deall. Teilyngu o honot 


fendithio a chadw 


Cl- 
lyngu 


iwnder ac1i faentimio 'r gwir. 


S. y Penſwyddogion, | 
gan rodd1 1ddynt ras 1 wneuthur of | 


- 7s 
- 
"RP I 


Ln 


—_— 


Cweaday yu y Stajelt. 7 


lyngu. o honot, fendithio, 2 chadw dy 
holl bobl,yn enwegdig y rheint a wnae- 
thant ddazoni,:4 mi, fynghyteillion a'm 
Cylnelſcitiard,,.Bydded dy Dadol law,mi 
attolygaf 1 ti, byth arnynt : bydded dy 
Yipryd glan byth gyda hwynt, ac felly 
tywys hwy yngwybodacth dy air, modd 
y gallont ya y-diwedd lwynhau bywyd 
tragywyddol. Teilyngu o honot faddeu 
rm gelynion, erlyn-wyr, ac yſclandr- 
wyr, a throi eu calonnau. Ac yn ddi- 
weddaf yr wyf yn ,oltyngedic yn atto- 
Iygu: 2 t1 o'th ddaiont, Arglwydd,gom- 
florddio a nexrthu pawb ac y 1y ny 
| bywyd trangcedic hwn, mewn trwbl, 
. rraſtweh, angen, clefyd, neu ryw wrth- 
wyneb arall,en diddanuaucymmorth, yn 
ol angenrheidian-pob un, gan rodd1 1dd- 
ynt ymmynedd dan eu dioddefiadau, a 
dedwyddol ymwared ou holl gyltuddi- 
au. ' A hyn a erfyniat er mwyn Tefu 
 Grilt. Amen. | 

| {4 -alluog Dduw, Dad y trugaredd- 
| au, yr wyh dy was annheilwng 
' vn Thodd! 1 ti ddioleh goſtyngeiddiat 4 
 Fyddlonaf am dy holl ddaiont a'th dru- 
|. gareddau 1 mi'ac 1 bob dfn. - Mi a'th 
' fendithiaf am ein creadigaeth, am fyng- 
waſtadol gadwraeth(yn cnwedig y dydd 


wn 


8 Gweddiau yn y 'Stafell. 


hwn (nen y nds hon) ac am holl fen- 
dithion y bywyd hwn. Eithr uwchlaw 
pob dim am dy anfeidrol- gariad: ym 
mhrynedigaeth y byd trwy ein Har- . 
glwydd Ieſu Griſt, am y modd1on 6 ras, 
ac am obaith gogoniant. Ymhellach, 
m1 a roddaf 1 t1 oftyngeiddiat ddiolch 
am 1 t1 fynghorphori 1th Ian Eglwys, 
am fod yn wiw gennyt fyngalw 1 wy- 
bodaeth dy ras, a ffydd ynot - Ychwa- 
nega yr wy bodacth hon, a chadarnha y 
fiydd hon ynof yn waſtad. Dyro 1 m1 
1wn ymſynniad ar dy holl druga- | 
reddau, fel y bo fynghalon yn ddiffuant * 
yn ddiolchgar, ac fel y mynegwyt. dy 
foliant, nid a'm gwefuſau yn unic, 
etthr yn fy muchedd, trwy ymrodd11'th 
wafſanacth, a thrwy rod1o ger dy fron 
mewn ſanQteiddrwydd ac untondeb tros 
fy holl ddyddiav, trwy Teſu Griff e1n; 
Harglwydd, i'r hwn gyda thydia'r YC-| 
pryd glan bid vr holl anrhydedd zr go- 
goniant byth bythoedd, Amen. 


k i A Ah CU” BY re DB oO Ot, oe Wie i 


[ 


In Tad yr hwn wyt yn. y Nefoedd, |! 
fancteiddier dy Enw. Deuet dy 
deyrnas. - Bid dy ewyllys ar y ddaiar} 
meg1s y mae yn y Nefoedd. Dyro 1 nt 
heddyw ein bara beunyddiol. A madd- 
eu 


Gwedaiu yn y 'Stafell. 9 
eu 1 n1 ein dyledion, fel y maddeuwn n1 
1n _ Ac nac arwain nm 1 
brofedigacth ; eithr gwaret m1 rhag 


. drwvg : Canys e1ddot t1 yw'r deyrnas,aTr 


gallu, ar gogoniaut yn oecs oeloedd. A- 
men. 


Raſuſaf drugaredd a nodded Duw , 
yr wyf yn fyngorchymmyn fy hu- 
Nan, y dydd hwn (neu y nos hon) ac 
yn dragywydd. Yr Arglwydda'm ben- 
dithio, ac am catwo; llewyrched yr 
Arglwydd et wyneb arnaf, a thrugar- 


'* haed wrthyf. Dyrchated yr Arglwyd 


el wyneb arnaf, a rhodded 1' m1 dang 
neddyf yr awr hon ac yn oes oefocdd. 
Amen. 


[Os byad eich negeſeuon mor buysfawr, 
na chantadhant i chwi amſer 1 ar- 
feru yr holl wedadiau ſydd o'r blaen, y- 
na dechreuwch ar y Drolch, a chyſſylt- 
twch attynt y Wedat ferr amy Fore, 
new yr Nos, meg1s y canlyn. | 


Gweaddi ferr am y Boren. 


51 "av nefol Dad, Holl-alluog, 
a thragywyddol Dduw, yr hwn 
a'm cedwaiſt yn ddiangol hyd ddechren 
T dydd heddyw,amddiffyn fi ynddo a'th 


gadarn , 


Io  Caverldiau ut y "Stafell. 

gadarn aflu, a chanfadha na ref 
y dydd hwn mewn un pechod: ae rd 
elwyf mewn neb rhyw - beryg], ertht 
bod fy holl weithredoedd wed1 eu tref: 
nu au Nlywiw wrth dy lywodraeth, 
1 wneuthur yn waſtad y peth ſydd 2yf- 
awn yn dy olwg di, trwy left Grit 
ein Harglwydd, O Amddiftyn: & a'th 
ras nefol, fel y byddo 1 mi barhau yn 
eiddot ti byth, a pheunydd gynyddu ya 
dy yſpryd glan twy-twy, hyd on1 ddel- 
wyt 1th deyrnas dragywyddol. Amen. 


t1n Tad, 9c. 


| Gweddi ferr am y Nos. 


Oleua fy nhywyllwch, m1 _— 
oat 1t1 o Arglwydd, a thrwy 
fawr drugaredd amddifftyn fi rhag p 
perygl ac embydrwydd y nos hon, er 
ſerch ar dy un Mab'ein Tachawdwr Ie- 
ſu Griſt. Yn Enw pa un, o Dduw, 1m 
gorchymmynnaf fy hunan 1'th druga- 
redd a'th nodded y nos hon ac yn dra- 
gywydd. O Arglwydd, bendithia a 
chadw fi. Arglwydd, llewyrcha dy wy- 
neb arnaf, a thrugarha wrthyf. Dyr- 
cha, Arglwydd,dy wyneb arnaf,a dyro 1 
m1 dangneddyft yrawrhon ac yn dragy- 


wydd. Cadw ti oddifewn ac oddiallan, fef 
enaid 


—— 


- = ay, BY. *Y OY op CD WL IE WE IOTEL 


Gweddiau yn y 'Stafell. I 


enaid a chorph, fel yr amddiffynner 
fi rhag pob-gwrthwyneb a ddigwyddo 
ir corph,a rhag pob drwg teddwl a wna 
niweid na chynnwrf 1'r enaid, trwy leſu 
Griſt ein Harglwydd. Amen. 

Ein Tad, gc. 


Gweddiau iw dywedyd gan rai priodol. 


[J yr hwn drwy dy Alluog nerth 
a wnacthoſt bob peth o ddiddim 
ddefnydd, yr hwn hefyd, wedi goſod 
pethau eraill mewn trefn, a ordeiniaiſt 
allan oddyn (yr hwn a grewyd ar dylan, 
a'th ddelw dy hun) gael o wraig et de- 
chreuad;a chan eu cyliyllen hwy ynhyd 
yr arwyddoceaiſt na byddet byth gy- 
freithlon wahanu y rhat trwy briodas a 
wnelyt ti yn un;o Dduw yr hwn a gyfle- 
graiſt yſtad briodas 1 gyfryw ragorawl 
ddirgeledigacth ; megis ac yr arwydd- 
oceir ac y coffeir ynddi y Briodas yl- 
prydol a'r undeb rhwng Criſt a1 E- 
glwys.Edrych yn drugarogſarnah * a'm 

gwraig a chaniadha 
fod - _ elcharu hi * Yman newidted y 
no alr (megis wraig y gciriau fel yrs 
ANFE Criſt I Bri. &rnzft a'm' guns fel y 
; bo id:o & fyngharu, yn 
awd yr Eglwys, Yr q dy air fil y carcdd 
hwn a't rhoes e1 hu- Crift ei Brizwd yr E- 
nan 


It Geddiau yn'y *Stafell. 
elwys ye wn 1 rhvcs Nan droft1 gan et cha- 
& huczan droſtis gan Iu, a't mawrhau, fel 
ci clura a% mawrÞauy Gy gnawd ei hunan) 
fel ci gnayd © hunen; 1 hetyd: ei bod hi- 
ac hefyd yn g2ruaidd, 
xc ya lerchoy, yn fy4d- Theu yn garuaidd, ac 
lawn 3c yn ut.dd iddo YN ſerchog, yn ftydd- 
ef, &cs lon ac yn ufudd 1 m1, 
ac ymhob heddwch, 
ſobrwydd, a thangneddyi,ez bod ya can- 
lyn ſanftaidd a duwiol wragedd. Ar- 
glwydd bendithia m ein dau, a chani- |} 
adha 1 ni etifeddu dy deyrnas dragyWy- | 
ddol, trwy Teſu Griſt ein Harglw ydd | 
fel ac y bu 1 Ifauc a Rebecca fyw yn! 
tiyddlawn vnghyd, felly gallu o honom } 
ninnau gyfawni a chadw yr adduned |} 
a wnacd rhyngom , a gallu o honom 
byth barhau mewn perffaith gariad a 
thangneddyt, a byw yn ol dy ddeddiau 
trwy yr unrhyw leſu Griſt ein Har- 
glwydd. Edrych arnom , Arglwydd, 
yn drugarog o'r netoedd, a bendithia 
ni, ac tcl yr anfonaiſt dy fendith ar A- 
braham a Sara, 1w mawr ddiddanwch 
hwy . telly bid gW1W gennyt anfon dy! 
fendith arnom, modd y bo 1 ni (yn ufudd 


i'thewyllys, a chan fod bob amſer dan 
dy 


| 


J 


Gwedadian yn y 'Stafell. I; 


dy nawdd) allu aros yn dy ſerch hyd 
ddiwedd ein bywyd, Duw Tad, Duw 
Fab, Duw Yſpryd glan, bendithia,cadw 


\ a chymmortk n1 : edrych, o Arglwydd, 


n drugarog ac yn ymgeleddus arnom ; 
' fell; ll R. "y phob yſprydol 
fendith a rhad, m6dd y gallom felly fyw 
ynghyd yn y fuchedd = fel y bo 1 
n1 yn y byd a ddaw allu meddiannu by- 
wyd tragywyddol. Amen. 


[Os bydawch heb blant, ac yn - agarry 


rhat, (9 ni wyddoch fod rhyw achos rhe- 
Jymmol paham na aaylech ofyn rhai)yna 


chwanegwch megis y cantyn. 


Ymhellach, yr wyf yn oftyngediccaf 
yn attolwg 1 ti, © drugarog Arglwydd, 
a Nefol Dad, trwy radlawn ddawn yr 
hwn yr amlha hint dyn,ar fod yn 
wiw gennyt(os gweli yn dda) ein cym- 
morth a'th fendith, fel y gallom fod 
yn ffrwythlawn 1 hiho plant, ac hefyd 


gydiod a byw mewn cariad duwol a 1y- 


erwyd, fel y gwelom ddwyn ein planc 
1 fynu ya Griſtianus ac yn rhfnweddol] 

foliant a'th anrhydedd d1, trwy Ie- 
ſu Griſt ein Harglwydd. Amen. 


R Gavedd- 


fi 
1t 


I4 Gweddiau yn y 'Stafel. 


Gwed.liau i'w dywedyd gan rat a fo a 
phlant tddynt. 


Tma dal ſulw, yn y Gweddtau a gan- 
lyn, ar y geirtau a welych wed! eu rhoi yn 
bwrpaſol mewn Print manach, y gellt eu 
newid buy fel y gwelych achos dy hun, 
mezis ete'n lle fi pan weddiech dros un 
erall ; neu hwy yn lle ef pan wedatech 
dros fy nas un, &c. 


() Drugarog Arglwydd a Nefol Dad, 
trwy radlawn ddawn yr hwn yr 
amlha hiliogaeth dyn ; yr wyf yn rho- 
dd1 1 t1 oftyngedig ddiolch, a'm fod yn 
wiw genayt fy nghymmorth a'th fen- 
dith, a'm gwneuthur yn Dad 1 blentyn. 
Ac m1 attolygaf1 ti, dyro 1 mi ras, fel 
y gallwyt wir ymegnlo 7w weled ef yn 
cael Criſtiafius a rhinweddol ddygiad 1 
fynu 1th foliant a'th anrhydedd di, 
trwy Jeſu Griſt ein Harglwydd. A 
chan nad all neb wneuthur dim da he- 
bot ti, canitadha rado ef dy Yſpryd, 6 
- Arglwydd, 1 feddwl ac 1 wneuthur byth 
y cyfryw bethau ag a fo cyfiawn fel y 
gallo ef trw'ott iyw vn ol dy ewyllys 

trwy 


Gweddian yn 'StafeR. t5 
trwy yr unrhyw Jeſu Griſt ein Har 
glwydd. Bydded dy Dad: wl law bt 
arno ef, byaded 'dy Yipryd glan byth 
gyaag ef, ac lelly tywys ef yngiv ybodaeth 
ac utudddod dy air,mddd yn 'y diwedd 
gallo ef fwxynhau bywyd wet 
Nertha ef m1 a attolypaf 1 t1Arglwydd 
a'th Yipryd glan y Diddan-wr : a pheu- 
nydd ychwanega ynddo ef dy aml ddon- 
niau © rad, Yipryd doethineb a dealt, 
Yſpryd cyngor a nerth yſprydol, Y!- 
pryd gwybodaeth a gwir dduw1oldeb - 
A chyflawna ef Pub. un ag yipryd, 
dy ſanQaidd ofn yr awr hon ac yn| 
dragywydd, Amddiffyn ef a'th ris Ne-' 
fol,tel y byddo iddo ef barhau yn eiddo' 
ti byth : a chaniadha zaav ef gan fod yn 

adarn mewn fiydd, yn lawen gan 0- 
aith, ac wedi ymwreiddio xl yh 
perffaith, allu o howvo ef fordwyo tros 
donnau y byd trallodus hwn, ac o'r 
diwedd allu dyfod i dir y bywyd tragy- 
wyddawl , yno 1 deyrnaſu gyda thi heb 
drangc na gorphen, trwy Iefu Griſt ein 
Harglwydd. Amen. 

Ein Tad, &c. 


B 2: GH EDD- 


16 Gwedadiau yn y 'Stafell. 


GWEDDIAVU iw dywedyd ar ddydai- 
au Tmpryd a goſtyngeiddrwyad. 


J Sal. 51. 1. Trugarha wrthyf, 0 
Dauw, yn ol 1y doturigethox dilea 


Jy anwiredaau. 

2. Golch fi yn Ihuyr-ddwys oddrwrth fy 
auwiredd: a glanha fi oddiwrith fy 
mheched, | ; 

g. Cuddia ay wyncb oddiwrth fy mhe- 
Choaat ; Ll « ty. holl be 

10. Crea galon lan ynof, 0 Dduw,, ac ad- 
 uewyalaa yſpryd uniawn om mewn. 

11. \'a fuwrw jt ymaith oddi-ger dy fron; 
ac na chymmer ay Tſpryd Santtaidd 
oddiwr thy f. 

12. Dyro drachefn 7 mi orfoledd dy 1e- 
chyda'wriaeth ; ac a'th. hael yſpryd cyn- 


ual ff. 
 Twaarfera y Cyffes,Holl-alluog Dduw, 
Tad y rrugareddau, gc. ac yn ddilynol y 


wedd!: a ganlyn. 


Mchwel di fi, o Arglwydd daionus, 

ac yna yr ymchwelir fi ; Yſtyria, 

d Arglwydd, yſtyria wrthyf, yr hwn 
ſydd yn ymchwelyd attat trwy wylo- 
fain, ymprydio, a gweddio; canys 
Duw trugarog ydwyt 41, yn _ t0- 
urt 


Gweadian yn y 'Stafell. I7 
{turi,yn dda dy ymmynedd, ac yn fawr 
dy warder. Yr-wyt yn arbed, pan ym 
yn haeddu poenay, ac yn dy lid yr wyt 
yn meddwl am drugaredd. 

'Arbet fi, Arglwydd daionus, arbet fi, 
ac na ddyccer- fi t waradwydd. Clyw 
h, Arglwydd, canys mawr yw dy 
drugaredd,ac-yn ol lliaws dy drugaredd- 
au, edrych arnaf, trwy haeddedigae- 
thau a chyfryngdod dy Fendigedig Fab 
Teſu Griſt ein Harglwydd. Amen. 

Caniadha, m1 attolygaf 1 ti, Holl-a- 
Ilvog Dduw, fod 1 m1 yr hwu wyft yn 
haeddu eael-fymhoeni am fynrig wei- 
thredoedd, trwy gomffordd dy rd 
allu yn drugarog gael hawſhad,trwy ein 
Harglwydd a'n Iachawdwr Teſu Graft. 
Amen. 


Tma arfera y Weddi am Faddenant a 
Gras; ac yna diwedda a Gweda: 'r Ar- 
ghoyad. 


GWEDDIAV i'w dywedyd yn amiſer 
 trallod a blinderan. 


Gan fod blinderau a thrailod yg" goſ- 
pedigacthau am bechod, yn 81ji0 a phro- 
findau 0 ffydd an ymmynead, am hynny 


ymoſtwng o flaen Daw pyugeirian y Gyffes 
B 3 7 hag - 


18 Gweaaiau yn y 'Stafell. 


7 hag-ddywededig: a dos ymlaen gan Ar- 
feru y gweaddjau a gatlyn. 


1 Uw, Tad trugarog, ye hwn nid 
wyt yn dirmygu uchenaid calon 
gyſtuddied1g, nac adduned y gorthrym- 
medig: cynnorthwya. yn drugarog fy 
ngweddiau, y rhat yr ydwyf yn eu 
2wneuthur ger dy fron, yn fy nhrallod 
a'm blin-fyd, pa rai a waſcant arnaf. 
Cantiadha, trwy ragluniaeth dy ddaionz 
di, 1ddynt 18d yn waſcaredig , mddd 
na'm briwer irwy crlyn neb, a gallu o 
honot byth ddiolch 1.t1 yn dy lan E- 
elwys, trwy Ieſu Griſt ein Harglwydd. 
Amen. 


MP attolygaf 1 ti, © Arglwydd Dad, 
AY A yndrugarog edrych ar fyngwen- 
did, ac er gogoniant dy enw, ymchwel 
oddralrchyt yr holl ddrygau a ddarfu 1 
m1 0 wir gyfiownder eu haeddu : a cha- 
niadha fod i mi yn fy holl drallod ddodi 
tynghyfan ymddiried a'm gobaith yn dy 
drugaredd,ac byth dy waſanaethu mewn 
{anCteiddrwydd,a phurdeb buchedd 1'th 
anrhydedd a'th ogoniant, trwy ein unic 
Gyfrvng-vr a'n Dadleu-wr Ileſu Graft 
e1n Harglwydd. Amen. 

Cani- 


Gweadauau yn y ' Stafell. Ig 
Amadha, o Arglwydd, m1 attoly- 
gaf 1 ti fodi1 mi yr hwn a haedd- 
aſwn gael fy mhoent am fy nrivg wei- 
thredoedd, trwy gomffordd dy rad ti, 
allu yn drugarog gael hawſhad,trwy ein 
Harglwydd a'n Iachawdwr Iefu Griſt, 
Amen. 
ere fi, yn drugarog, Ar- 
glwydd , yn fyngweddiau hyn , 
a'm herfyniau, a llywodraetha fy ffordd 
ruag at gaffaceliad iechyd tragywyddawl, 
fel ymmylſc holl gyfnewidiau a had. 
niau y bywyd marwol hwn, y gallwyt 
byth gael fy amddiffyn drwydy radlaw- 
naf a'th barottaf borth, trwy Ieſu Grift 
ein Harglwydd. Amen. 


FH Upyfocrios 2 thragvywyddawl] 
Dduw,yr hwn o'th garedigol ſerch 


ar ddyn , a ddanfonaifſt dy Fab ein Ia- 
chawdwr Ieſu Griſt:1.gymmeryd arno 
ein cnawd, ac 1 ddigddef angeu ar y 
grocs, tel y gallei1 pdb rhyw ddyn dd1- 
yn eſamp]-e1 fawr oltyngeiddrwydd et; 
caniadha oth drugaredd fod 1 m1 gan- 
Iyn eſampl ei ddioddefaint, a bod yn 
gyfrannog o'i gyfodiad, trwy Ieſu Griſt 
ein Harglwydd. Amen. 


B 4 0, 


20 Gweddiau yi y 'Stafell. 
() Dduw , Brenhin y + gay » Yr 
hwn a ddyrchefaiſt dy un Mab 
Tefu Griſt a mawr oruchahacth 1'th 
deyrnas yn y nefoedd - attolwg 1 ti na 
ad fi yn anniddan, eithr danfon 1 m1 
dy Yſpryd glan rm diddanu, a dyrcha fi 
1r un fann lle yr acth ein Iachawdwr 
Criſt o'r blaen, yr hwa 1ydd yn byw, 
ac yn teyrnaſu gyda thi a'r yſpryd glan 
yn un Duw, heb drange na gorphen. 


Amen. 
Ein Tad, gc. 


GWEDDIAU troſoch eich hun, neu 
arall, yu Glaf. 


OlEalluog a byth-fywiol Dduw , 
| gwneuthur-wr dynawl ryw , yr 
hwn wyt yn coſpt y rhat a gerych, ac 
yu ceryddu pawb a'r a' dderbyniech; 
myh attolygaf 1'ti_ drugarhau wrzbyf 
dy was yrawrhon yn ymweledig gan dy 
law, ac 1 ti ganiadhau 1 mz gymmeryd 
tynghlefyd yn ddioddefus. Ac fell 
ſanQteiddia, dy Dadol pgoſpedigaet 
hon 1 m7 fel y bo 1 wybodaeth 0m 
gwendid, anghwanegu nerth 2'm ffydd, 
difrifwch i'm edifeirwch, fel os bydd 

| 7 


— _ 


Gweaddiau yn y 'Stafell. 21 


dy ewyllys roddi i mi fy nghynnefin ie- 
chyd, y byddo i 977 dreulio y rhan arall 
0m of wf.bg yn dy ofn, ac 1th ogoniant: 
Neu dyro 1 m7 ras i gymmeryd felly dy 
ymweliad, fel y bo 1 9 yn ol diweddu 
y fuchedd boenedig hon, allu trigo gyd2 
thi yn y fuchedd dragywyddol,trwy Ie- 
ſu Grift ein Harglwydd. Amen. 


O Arglwydd, edrych 1 lawr o'r ne- 
foedd, golyga, ymwel, ac eſm- 
wytha arnaf dy was, drych arnaf 7 a 
golwg dy drugaredd, dyro 1 mz gom- 
flordd a diogel ymddiried ynot ; am- 
ddiffyn # rhag perygl y gelyn, a chadw | 
f mewn tangneddyf tragywyddawl 
a diogelwch trwy Ieſu Griſt ein Har- 
glwydd. Er ei fwyn ef, adnewydda 
ynof garediccaf Nad, beth bynnac a leſ- 
cawyd trwy ddichella malais y cythraul 
neu drwy 7 ngnawdol ewyllys fy hun 
a'm gwendid. Na liwia 1997 fy mhe- 
chodau o'r blaen, eithr nerthaf## a'th 
wynfydedic Yſpryd, a phan welech d 
yn. dd2 7 nghymmeryd 7 oddiymma 
cymmer fi 1th nodded, trwy ryglyddon 
dy garediccaf Fab Ieſu Grilt ein Har- 


glwydd. Amen. 
GW EDD- 


22 Gweddian yn y 'Stafell. 


GWEDDIAU trofoch etch hun, neu 
arall, lle na weler fawr obaith » | 
wellhad. 


() Dad y Trugareddau a Duw po6b 
diddanwch , cin unic Borth yn 
amler angenoctid,yr wyf yn attolygu ar- 
nat fy nghymmorth z yrawrhon yn gor- 
wedd dan dy law di mewn dirfawr wen- 
did corph. Edrych, yn raſuſol 6 Ar- 
glwydd arnafi; a pha rawyaf y gwannhy- 
che y dyn oddiallan , nertha#i fwytwy, 
m1 attolygaf 1 ti, a'th rad, ac a'th lan 
yipryd, yn y dyn oddimewn. Dyro 1 
m1 ddiffuant edifeirwch am holl gytfeili- 
orni fy muchedd o'r blacen, a ftydd ddi- 
yicog ya dy Fab Teſu, fel y, diliner Hh 
mhechodau trwy dy drugaredd d1, ac 
y ſelier fy mhardwn yn y Nef, cyn 1 m2 
tyned oddiymma,ac #'\am gweler ; mwy- 
ach. Dai y gwn, o Arglwydd , nad 
oes un gair rhy anhawdd 1 ti, ac y gell: 
os mynni, fynghodi z etto ar fy nhraed 
a chaniadhau 1 24 hwy hoedl yn y byd 
hwn. Er hyuny yn gymmaint a bod fy 
ymddatrodiad,hyd y gwel dyn,yn tynnu 
yn agos,felly parottoa,a chymmhwyſa fi 

$4 m2 


G weddiau yn y Stafell. 22 


m1 attolygaf 1 t,erbyn awr angeu,fel ar 
ol fy ymadawiad oddiymma mewn tang- 
neddyf, ac yn dy ftatr di, y derbynier f/ 
and 1th deyrnas dragywyddawl.Golch 
fi m1 a erfyniaf arnat, yngwaed yr Oen 
difrycheulyd hwnnw,, a laddwyd er 
mwyn diltu pechodau 'r byd, fel gan 
gael glanhau a dileu- pa lwgr bynnac 
a gaſclats yn y byd adfydig a drygionus 
hwn, drwy chwantau'r cnawd neu ylitry- 
wiau Satan, y. cafftwyt fy ngyflwyno yn 
br ac yn ddifetus yo dy olwg dt; fel 
felly ar y Cytodiad cytfredin y dydd 
diwaethaf, y catter # yn gymmera 

dwy yn dy olwg dt, 1 dderbyn y fen 

dith a ddatcan dy garedig Fab yr am- 
ſer hynny 1 bawb a'r 2th otnant, ac 
a'th garant gan dywedyd, Deuwch chw1 
fendigedig . blant fy Nhad, meddienn- 
wch y deyrnas a barottowyd 1 chwt er 
pan Llliwyd y bye. Camiadha hyn, 
mi attolygafi ti, 6 drugarog Dad trwy 
leſu Griſt ein Cyfryng-wr an Prymaw- 
dwr. Amer. 


GWEDD- 


24 Gweddiau yu y 'Stafell. 


GWEDDIAU tros eich Plentyn Claf. 


Oll-alluog Dduw a thrugaroccaf 
Dad, rr hwn yn umicy perthyn 
dibennion bywyd ac angeu ; edrych 1 
lawr o'r Nef, yn oltynged1g m1 attoly- 
gaf 1 ti, a golygon dy drugaredd ar ty 
mhlentyn,y ſydd yr awrhon ar e1. glat- 
wely , ymwel, 6 Arglwydd, ag ef a'th 
iechydwriaeth, gwared ef yn dy node- 
dig amſer d2 01 boen gorp tc þ aC-a- 
* chub e1 enaider mwyndy drugareddau. 
Os bydd dy ewyllys bra e1 ddydd- 
iau ymma ar y ddaiar,y byddo iddo fyw 
:ti, a hyfforddio dy ogoniant, gan dy 
wafanaethu yn gyfion, a gwneuthur 
daiont yn <1 Genedl ; os amgen der- 
byn ef 1'r- preſwylfsydd nefol hynny,lle 
mae Eneidiau y fawl a hunant yn yr 
Arglwydd Jeſu yn mwynhau an-orphen 
orphwysfa a dedwyddwch. Caniadha 
hyn, Arglwydd, er dy drugareddau yn 
yr unrhyw dy Fab d1, ein Harglwydd 
n1, Teſu Griſt, yr hwn ſydd yn byw ac 
is teyrnaſu gyda thi a'r Yipryd glan 
th yn un Duw, heb drange na gor- 
phen. Amen. 


Am- 


Eweadiau yn y Stafell. 25 
Aon o Arglwydd, ty mhlen- 
Id 


4 A tyn ath ras nefol, tel y bydde 
1ddo barhau yn eiddot ti byth, a pheu- 
nydd Urahrgs yn dy Yſpryd glan twy- 
iwy, hyd oni ddel, 1th deyrnas dragy- 
wyddawl. Amen. 


Ein Tad, gc. 


Gweddiau troſe och eich hun, neu arall, 
mews blinder meddwl, neu anhead- 
web Cyawyboa. 


Endigedig Arglwydd, Tad y truga- 
reddau, a Duw pob diddanwch,mz 


attolygaf 1 t1, edrych a golwg toſturi a / 


thrugaredd. arnaf 2 dy waſanaeth-wr 
cy{tuddiedig. Yr wyr ti yn 'ſcrifennu 
pethau chwerwon yn #7 erbyn z, ac yn 
gwneuthur 1 mz teddiannu 7 ngham- 
weddau gynt; y mae dy ddigofaint yn 
pepſo arnaf, a'm henaid ſydd lawn © 
inder. Eithr o Dduw trugarog,yr hwn 
a '{crifennaiſt dy air ſanttaidd er addyſc 
1.87, fel trwy ymmynedd a diddanwch 
dy lan'Scrythuran y gallem gael gobaith, 
ro 1917 1awn ddealltwriaeth o'm cy. 
wr fy hun, ac oth fygythion a'th a- 
eddewidion di, fe] nad ymadawyf a'm 
g0baith 


—_— EG 


2.6 Gweddiau yn y 'Stafell. 


gobaith arnat ti, ac na ddodwyf fy ym- 
ddiried ar ddim arall ond tydi. Nertha 
fi yn erbyn fy hol] brofedigaethan, 1a- 
cha fi 6'm hanardymherau, Na ddrylla 
y gorſen yſlig, ac'na ddiflodd y Nin yn 
myga, na chau dy drugareddau mewn 
ſorriant ; eithr par 1 mz glywed Ilawe- 
nydd a gorfoledd, fel y lawenycho yr 
ove a ddrylliaiſt. Gwared F rhag 
ofn y gelyn, a dyrcha lewyrch dy wy- 
neb-pryd arnaf, a.dyro 1 #2 dangneddyt 
trwy ryglyddon a chyfryngdod' Ieſu 
Griſt ein Harglwydd. Amen. 


j- Oll-alluog a thragywyddawl Dduw, 
yr hwn yn waſtad wyt barottach 
1 wrando, na nyni 1 weddio, ac wyt 
arferol o rodd; mwy nac a archom neu 
a ryglyddom , tywallt arnaf amlder dy 
druzaredd, gan faddeu 1 mi y cyfryw 
bethau ac y mae /y nghydwybod yn eu 
hofnti, a rhodd1i i mz y cytryw ddatonus 
bethau nad ydwvf deilwng i'w gofyn 
ond trwy ryglyddon a chyfryngiad Te- 
ſu Griſt dy Fab di, a'n Harglwydd ni. 


Amen. 


Duw 


Gwedaau yn y Stafell. 27 
Uw, Bu hwn a ddyſcaiſt galonnau 
dy tty 


ddlonion, gan anfon 1ddynt 
lewyreh dy lan Yſpryd : caniadha 1 mm 
trwy yr unrhyw yſpryd, ddeall yr 1awn 
farn ymhob peth, a byth lawenychu yn 
el wynfydedig ddiddanwch et, trwy 
Tyglyddon Teſu Griſt ein Tachawdwr, 
yr hwn fſydd yn byw, ac yn teyrnaſu 
gyda thi yn undeb yr unrhyw yipryd, 
yn un Duw heb drange na gorphen. 
Amen. 
Ein Tad, gc. 


dd 
_—_— <— — 


Gweddiau i'w dywedyd-cyn yr eloch 7, 
Eglwys. 


Oll-alluog a thrugarog Dduw , 0 
rodd pwy un yn unic y daw, bod 
1th bobl ffyddlon dy waſanacthu yn 
oo ac yn —_— : caniadha, m1 er- 
yniaf 1 ti, allu o honof felly dy waſa- 
nacthn d1 yn y bywyd hwn,fel na pha- 
Ilo gennyft yn y diwedd fwynhau dy ne- 
fol addewidion, trwy haeddedigacthau 
Teſu Griſt ein Harglwydd. Amen. 


®, 


Gweddianu yn y Stafell, 


28 

'0, Dduw gan na allwn ni. hcbot t1 
ryngu. bodd 1 tt, o'th.drugaredd 

caniadha fod 1'th lan 'y{ſpryd ymhob 

peth uniawni a llywiaw tynghalon, 

trwy Ieſu Griſt ein Harglwydd. Amen. 


Oll-alluog Dduw, yr hwn drwy 

ay Fal Ieſu Griſt a roddaifſt 1 
Weinidogion dy Eglwys' laweroedd © 
o ddonniau. arbennig,ac a orchymynna- 
ut 1ddynt o ddifrif borthi dy braidd ; 
m1 attolygaf 1 ti, rodd1 1ddynt y don- 
niau hynny, a gras !'w harferu 1th an- 
rhydedd a'th ogoniant; a chamiadha 
iddynt trwy eu buchedd a'n, hathrawi- 
acth oſod allan dy wir 4'th fywiol air, 
2 gwaſanaethu dy ſanQtaidd Sacramen- 
tau yn 1awn ac yn dd _— a dyro 1 
m1 ac 1'th holl bobl dy Nefawl rad, fel 
y gallom ag ufudd galon a dyledus barch 
wrando 2 derbyn dy ſanQaidd air, gan 
dy waſanaethu yn gywir mewn faofei. 


ddrwydd: ac uniondeb holl ddyddiau 
ein bywyd ; fel ar y diwedd y bom gy- 
frannogion o'th deyrnas Nefol, ac y 
derbyniom Goron cyfiawnder, yr hon 
a addewaiftyn Teſu Griſt einHarglwydd. 


Amen. 


Gredd. 


Cweddiau yu y 'Stafelt. 29 


Gweddian i'w dywedyd pan ddeloch all- 
an o'r Eplwys. 


Aniadhs, m1 attolygat 1 ti , Holl- 

alluog Dduw,am y geiriau a glyw- 
ais heddyw a'm cluſ{tiau oddiallan, eu 
bod felly drwy dy rad, wed1 eu plannu 
yn fynghalon oddimewn, tel y gallont 
ddwyn ynof firwyth buchedd dda, er 
anrhydedd a moliant 1'th Enw, trwy 
Tefu Griſt ein Harglwydd. .47er. 


gp Dduw, yr hwn, 01 wir 
#S adnabod,yw bywyd tragywyddaw]: 
caniadha 1 m1 berfairh adnabod dy Fab | 
Teſu Griſt i fod yn flordd, yn wirionedd, 
ac yn fywyd ; fel gan ufuddhau et a- 
thrawiaeth a dilyn ei 1wybrau ef, y bo 
1 m1 rodio yn ddyfal ar y flordd y ſy 
'n arwain i fywyd tragywyddawl,drwy 
T unrhyw dy Fab let Griſt ein Har- 
glwydd. Amen. 


A $8950 yr holInerth a'r cadermid, 
A yr.hwn wyt Awdwr a Rhoddwr 
pob daioni, planna yn fynghalon gariad 
dy Enw, ychwanega ynof wir grefydd, 
maetha ft a phob datoni, ac o'th _ 

C rv- 


3© Gweddianu yn y 'Stafell. 


divgaredd cadw ft yn yr unrhyw,drwy 
fe{u Griſt ein Harglwydd. Amen. 


Relwydd, mi attolygaf i ti , fod 

dy rad bob amſer yn fy rhag- 
Haenu, ac yn ſy-milyn 1a pheri o honot 
1 m1 yn waſtad ymrodd1 1 bob gwetthred 
dda, trwy ſeſu Griſt ein Harglwydd. 
AMen. 


Ein Tad, (YC. 


Cneddian ar ddyddiau Sacrament. 
T boreu cyn yr eloch allan oh ty. 


}- t Oll-alluog Dduw, yr hwn drwy dy 

unic anediz Fab Teſu Grilt a orch- 
[ygaiſt angeu , ac a agoraiſt 1 ni borth 
v bywyd tragywyddawl; yn utudd yr 
attolygaf 1 ti, megis (drwy dy rad hyl- 
pylol yn ty achub) yddwyt yn per! 
derſyladau da 1'm meddwl, telly trwy 
dy ddyjal gymmorth allu o honof eu 
dwyn 1 ben da, trwy Ieſu Griſt e1n Har- 
_ elwydd, yr hwn {ſydd yn byw ac yn 
teyrnatu gyda thydi a'r Yſpryd glan 
byth yn un Duw heb drangc na gor- 
nhen. Amen. 


- O!l-alluog, Dduw, yr hwn a rodd- 
. 4 ailt dy un Mb 1 farw dros em pe- 
chodau 


Cweddian yn y 'Stafell. 31 
chodau, ag 1 gyfodi drachefn dros cin 
cyfiawnhad - caniadha 1 mi {ejly fwrw 
ymmaith ſir-does drygioni acanwiredd, 
fel y gallwyf yn waſtad dy walanaethu 
di ymhurdcb buchedd a gwirionedd , 
trwy haeddedigaethau dy fin Mab leſi 
Griſt ein Harglwydd. Amen. 


Oll-alluog a thragywyddawl Dduw, 

dyro 1 m1 anghwaneg o Fiydd, Go- 
baith,a Chariad perffaith ; ac {el y gall- 
wyt gael yr hyn yr wyt yn el »4do 
gwna 1 ML garu yr hyn yr wyt yn cl 
orchymmyn, trwy Jeſu Grift ein Har- 
glwydd. Amen. 


H*. -alluog Dduw , Neto] Dad, yr 
hwn a'm owahodd: wit 1 heddyw 
1th fwrdd ſanctaidd, lle y miniſtrir tra- 
chy{lurus Sacrament corph a gwaed 
Criſt, 1'w dderbyn er colfau ci rvglydd- 
Us Grog a't ddioddefainr, trwy ba un yn 
unic y cawn faddeuant am ein pechodau, 
ac 1n gwnelr yn gylrannogion o deyr- 
nas Net : yr wyf yn talu 1 ti uludd 
ttyddlawn ddiolch am roddi dy Fab cin 
lachawdwr leſu Griſt, nid yN.UNIC 1 
farw troſom, eithr 1 {dd hefyd yn vm- 
borth a lluniaeth yſprydol 1 ni yn y 
V3 SACT4- 


32 Gweddiau yn y 'Stafell. 


Sacrament bendigedig hwnnw. Yr hyn 
beth gan ec: 16d mor dduwiol a chyl1- 
ſurus 1'r {awl a't derbyniant yn deilwng, 
ac mor embydus 1r rhat a rytygant e1 
dderbyn yn ————— yn olt yng- 
edig a attolygaf 1 ti rodd11 mi ras 1 
wir y{tyried ardderchowgrwydd y dir- 
geledigacth bendigedic hwnnw , ar 
mawr berygl 01 dderbyn yn annhc1}- 
wng ; ac hetyd 1 chwilio a phroft fyng- 
hydwybod fy hunan, (a hynny md yn 
yicafn ac yn 0] dull rhat yn rhagrithio 
a thydi ein Duw, ond) felly fel y gall- 
wyf ddyfod yn lan ac yn fſanctaidd 17 
cyfryw wledd nefo] yn y walc-briodas 
yr hon a ofyn Duw yn y 'Scrythur 
{an, a chael fy nerbyn megts cyfrannog 
teilwng o'r bwrdd bendigedig hwnnw. 
Caniadha hyn © Arglwydd,er mwyn yr 
unrhyw dy Fab ieſu Griſt ein Har- 
glwydd. Amen. 


[O bydd eifien fJurf o Daefo/rin 1'ww 
harferu yu yr Fg wys,pan fyader yn gwet- 
ni y Sacrament,chwi a ellwch eich waſan- 
gethu eich hunain allan or Cydymmaith 


Goreu. 


G1wead:- 


CG weddiau yny 'Stafel!. 23 


Gmeddian 2w harfern ar eich dych- 
weliad adref o'r Sacrament. 


Oll-alluog a byth-tywiol Dduw,yr 

wyt yn mawr deiolch i ti, am fod 
yn wiw gennytiymhorthi y dydd hedd- 
YW ag yiprydol ymborth gwerthfawroc- 
cat. gorpi a gwaed dy Fab ein Iachaw- 
dwr Teſu Griſt; drwy ba un vr wyt yn 
liccrhau y ffyddloniaid o'th ymgeledd 
ath ddaioni, ac hefyd en bod trwy 0- 
baith ya etifeddion dy deyrnas tragy- 
wyddawl. Ag yr wyf yn cwbl ddeiſyfu 
ar dy Dadaw] ddaioni yn drugarog ddetr- 
byn fy aberth hyn oſchant a diolch, gan 
erfyn arnat yn oftyngeiddiaf ganiad- 
hau, bod trwy ryglyddon ac angen dy 
Fab Iefu Griſt, a th Wy rydd yn Ci 
waed ef, imiacith holl Eglwys gael 
maddeuant o'n pechodau 2 phob donni- 
au eraill o'1 ddioddefaint ef. Ac ymm: 
yr wyft yn olffrwm ac yn tynghynnhyr- 
chu fy hun 1 ti, o Arglwydd, fy enar, 
a'm corph 1 fod ya aberth rheſvmmc!, 
ſanCtaidd, a bywiol 1 ti ; gan attolygi 
1 ti yn oftyngedig ſod 1 m1, a phawb 5 
honom a ffi yn gytrannogton oth Gym- 
mun bendigaid gael ein cyſlawnt a'th 


neto! 


— — —_ 


+» W 


24. GCwedd ran yn y 'Stafell. 
nefol fendith. Caniadha hyn, o Ar- 
glwydd, er mwyn dy drugareddau, trw 

leſn Griſt dy anwyl Fab ein Harglwydd. 


Amen. 


Ertha fi, mi attolygaf 1 ti, Ar- 
glwydd, a'th yſpryd glan y Didd- 
an-wr : a pheunydd ychwanega ynof dy 
am] ddonniau o rad, yfpryd doethineb a 
deall, ylpryd cyngor a nerth yſprydol, 
yipryd gwybodaeth a gwir dduwioldeb; 
a chyflawna fi, Arglwydd, ag yſpryd 
dy fanQtaidd ofn,yr awr hon ac yn dra- 
gywydd. Amem. 
Ein Tad, gc. 


_ 2 IR OS _ 


